WicipediA 


Iseldireg 


Iaith frodorol yr Iseldiroedd ydy Iseldireg neu 
Isalmaeneg ( Nederlands\4> ynganiad Iseldireg ). Mae 
hi'n rhan o'r teuluoedd ieithyddol Indo-Ewropeaidd. 
Mae'n perthyn i'r teulu ieithyddol Germanaidd fel 
Saesneg ac Almaeneg fodern. 


Cynnwys 

Gwledydd lle y siaredir Iseldireg 

Hanes 

Geirfa 

I gymharu ag ieithoedd Germanaidd eraill 

Gramadeg 

Cyfeiriadau 

Dolen Allanol 

Geiriaduron 


Gwledydd lle y siaredir Iseldireg 



Map yn dangos lle siaredir Iseldireg 
yn Ewrop. 


Siaredir Iseldireg gan bron holl ddinasyddion yr 
Iseldiroedd a Fflandrys. Iaith frodorol Fflandrys ydy 
Fflemeg tafodiaith o'r Iseldireg i rai, ond iaith ar wahan i 
lawer. Cai ei galw'n Vlaams Fflemeg yn aml iawn yn 
Fflandrys er nad oes lawer iawn o wahaniaethau o fewn 
yr iaith Iseldireg yr Iseldiroedd a Gwlad Belg. Siaredir hi 
hefyd yn ardaloedd dwyieithog Brwsel ynghyd â 
Ffrangeg ac ieithoedd eraill. Yn y rhan fwyaf gogleddol 
o Ffrainc, arrondissement Dunkirk, siaredir Iseldireg o 
hyd fel iaith leiafrifol a elwir hefyd yn Vlaams. Ar 


Ynganiad 

IPA 

Siaredir yn 


Rhanbarth 


Cyfanswm 

siaradwyr 

Teulu 

ieithyddol 


System 

ysgrifennu 


laith 

swyddogol 

yn 


Iseldireg 

Nederlands 

[' ne :darlants] 

yn bennaf yr Iseldiroedd, 

Gwlad Belg, a Swrinam, 
hefyd yn Aruba, 

Curaçao, a Sint Maarten, 
yn ogystal ag Awstralia, 

Awstria, Brasil, Canada, 
Denmarc, Ffrainc, yr 
Almaen, Indonesia, 
Lwcsembwrg, Sbaen, 

Sweden, De Affrica, yr 
Unol Daleithiau a'r 
Deyrnas Unedig. 

yn bennaf yng Ngogledd Ewrop, 
heddiw hefyd yn Ne America a'r 
Caribî. 

Mae Affricaneg yn cael ei siarad 
yn Ne Affrica. 

23.5 miliwn (2006)01 
Cyfanswm: 28 miliwn 
Indo-Ewropeaidd 
■ Germanaidd 
- Germanaidd Gorllewinol 
- Franconaidd Isel 
■ Iseldireg 

Lladin (Yrwyddor Iseldireg) 


Statws swyddogol 


■ 

Arwba 

1 | Gwlad Belg 


Curaçao 

Yr Iseldiroedd 

Sint Maarten 


Swrinam 























































ynysoedd Aruba ac Antilles yr Iseldiroedd defnyddir 
Iseldireg o hyd ond mae'n llai cyffredin na Papiamento a 
Saesneg. Siaredir Iseldireg fel mamiath o hyd yn 
Swrinam gan tua 60% o'r boblogaeth, gyda'r rhan fwyaf 
ohonynt yn ddwyieithog gyda Sranan Tongo neu 
ieithoedd ethnig eraill. Mae yna nifer o siaradwyr 
Iseldireg yng ngwledydd gyda mewmfudwyr o'r 
Iseldiroedd a Fflandrys fel Canada, Awstralia, Seland 
Newydd, ac UDA. Mae'r iaith Afrikaans sydd yn fwy 
neu lai dealladwy i siaradwr yr Iseldireg yn cael ei siarad 
yn Ne Affrica a Namibia. Mae yna hefyd nifer o 
siaradwyr Iseldireg yn Indonesia. 

Hanes 


Nodyn:Country data Benelux 

B Undeb Gwledydd De America 
Rheoleiddir Nederlandse Taalunie 


gan 

(Undeb yr laith Iseldireg) 

ISO 639-1 

Codau ieithoedd 

nl 

ISO 639-2 

dut (B) 

ISO 639-3 

nld 

Wylfa 

52-ACB-a (mathau: 

leithoedd 

52-ACB-aa to -an) 


nld (T) 


Geirfa 


Mae geirfa'r iaith Iseldireg yn un o'r rhai cyfoethocaf yn 
y byd gydag o leiaf 186,000 gair. 


Y wlad Iseldireg. Un o leithoedd swyddogol yr 
Undeb Ewropeaidd ac Undeb Gwledydd De 
America yw'r Iseldireg. 


Fel Saesneg, mae Iseldireg yn cynnwys geiriau o'r Roeg 
a Lladin. Daeth y rhan fwyaf o fenthynciadau o'r 
Ffrangeg drwy'r Iseldiroedd. Digwyddodd hyn oherwydd 
y meddylfryd ddaeth gyda'r iaith Ffrangeg mai iaith y 
dosbarthiadau cymdeithasol cyfoethog yw hi, ac felly 
cafodd nifer o eiriau Ffrangeg eu mabwysiadau gan 
ddosbarthiadau uwch yr Iseldiroedd. Ni ddigwyddodd 

hyn yng Ngwlad Belg oherwydd roedd dinasyddion y dosbarthiadau uwch yn siarad Ffrangeg ac felly doedd 
dim angen addasu iaith eu hunain. Dylanwadodd termau Ffrangeg yn fawr ar dafodau Iseldireg yn 
Fflandrys, ond mae siaradwyr Belgaidd yn dueddol o beidio defnyddio benthyciadau Ffrangeg wrth siarad 
Iseldireg safonol. Serch hynny mae yna nifer o eiriau wedi eu benthyg o'r Ffrangeg yn eithaf diweddar er 
nad oes ganddynt yr un gwerth. Er enghraifft, mae'r gair "blesseren" (o'r Ffrangeg blesser, sydd yn golygu 'i 
niweidio') yn cyfeirio at anafiadau chwaraeon yn unig, tra defnyddir y berfau Iseldireg safonol "kwetsen" a 
"verwonden" yng nghyd-destunau eraill o hyd. 


Ar y strydoedd yn enwedig mae yna gynnydd ym menthyciadau o'r Saesneg er eu bod yn cael eu hynganu'n 
wahanol. Cai'r mewnlifiad o eiriau Saesneg i'r iaith ei gryfhau gan arglwyddiaeth yr iaith Saesneg yn y 
cyfryngau a'r we. Yn anhebyg i ieithoedd eraill mae'r iaith Iseldireg yn mabwysiadu'r geiriau hyn heb lawer 
o brotest. Yn wir nid yw ymdrechion i greu fersiynau Iseldireg o'r geiriau newydd wedi bod yn 
llwyddiannus iawn. 



I gymharu ag ieithoedd Germanaidd eraill 
































Saesneg 

Ffrisieg 

Afrikaans 

Iseldireg 

(Almaeneg 

Isel) 

Almaeneg 

Swedeg 

Daneg 

Apple 

Appel 

Appel 

Appel 

Appel 

Apfel 

Äpple 

/Eble 

Board 

Board 

Bord 

Bord 

Boord 

Brett 

Bräde 

Braet 

Beech 

Boeke/ 

Boekebeam 

Beuk 

Beuk 

Böke 

Buche 

Bok 

Bog 

Book 

Boek 

Boek 

Boek 

Book 

Buch 

Bok 

Bog 

Breast 

Boarst 

Bors 

Borst 

Borst 

Brust 

Bröst 

Bryst 

Brown 

Brún 

Bruin 

Bruin 

Bruun 

Braun 

Brun 

Brun 

Day 

Dei 

Dag 

Dag 

Dag 

Tag 

Dag 

Dag 

Dead 

Dea 

Dood 

Dood 

Dod 

Tot 

Död 

Dod 

Die 

Stjerre 

Sterf 

Sterven 

sterven 

Sterben 

Dö 

Do 

Enough 

Genôg 

Genoeg 

Genoeg 

Nog 

Genug 

Nog 

Nok 

Finger 

Finger 

Vinger 

Vinger 

Finger 

Finger 

Finger 

Finger 

Give 

Jaan 

Gee 

Geven 

Geven 

Geben 

Giva / Ge 

Give 

Glass 

Glês 

Glas 

Glas 

Glas 

Glas 

Glas 

Glas 

Gold 

Goud 

Goud 

Goud 

Gold 

Gold 

Guld 

Guld 

Hand 

Hân 

Hand 

Hand 

Hand 

Hand 

Hand 

Hând 

Head 

Holle 

Hoof / 

Kop 

Hoofd/ Kop 

Kopp 

Haupt/ 

Kopf 

Huvud 

Hoved 

High 

Heech 

Hoog 

Hoog 

hog 

Hoch 

Hög 

Hoj 

Home 

Hiem 

Heim / 

Tuis 

Heim / 

thuis 

Heem 

Heim 

Hem 

Hjem 

Hook 

Hoek 

Haak 

Haak 

Haak 

Haken 

Hake/ 

Krok 

Hage/ 

Krog 

House 

Hûs 

Huis 

Huis 

Huus 

Haus 

Hus 

Hus 

Many 

Mannich 

Menige 

Menige 

Mennig 

Manch 

Mânga 

Mange 

Moon 

Moanne 

Maan 

Maan 

Maan 

Mond 

Mâne 

Mâne 

Night 

Nacht 

Nag 

Nacht 

Natt/ Nacht 

Nacht 

Natt 

Nat 

No 

Nee 

Nee 

Nee(n) 

Nee 

Nein 

Nej 

Nej 

Old (older, 
oldest) 

Âld 

Oud 

Oud 

(ouder, 

oudst) 

aol 

alt 

Gammal 

(äldre, 

äldst) 

Gammel 

(aeldre, 

aeldst) 

One 

len 

Een 

Een 

Een 

Eins 

En 

En 

Ounce 

Ûns 

Ons 

Ons 

Ons 

Unze 

Uns 

Unse 

Snow 

Snie 

Sneeu 

Sneeuw 

Snee 

Schnee 

Snö 

Sne 

Stone 

Stien 

Steen 

Steen 

Steen 

Stein 

Sten 

Sten 

That 

Dat 

Dit, 

Daardie 

Dat, Die 

Dat (Dit) 

Das 

Det 

Det 

Two/Twain 

Twa 

Twee 

Twee 

Twee 

Zwei/ Zwo/ 
Zwan 

Tvâ 

To 

Who 

Wa 

Wie 

Wie 

Wee 

Wer 

Vem 

Hvem 




Worm 

Wjirm 

Wurm 

Wurm/ 

Worm 

Worm 

Wurm 

Mask/ 

Orm 121 

Orm 

Saesneg 

Ffrisieg 

Afrikaans 

Iseldireg 

(Nederduits) 

Almaeneg 

Swedeg 

Daneg 


Gramadeg 


Cyfeiriadau 


1. (Iseldireg) Gwall wrth ddefnyddio Nodyn:Dyf gwe: mae'r paramedrau url a teitl yn 
angenrheidiol.. Nederlandse Taalunie (2010). 

2. Mae'r gair cytras "Orm" yn golygu "neidr". 

Dolen Allanol 


■ Adran Faterion Tramor Iseldireg (http://web.archive.Org/web/20061001220657/http://www.minb 

uza.nl/en/welcome/Netherlands) 

■ Hanes yr iaith Iseldireg (http://s2.ned.univie.ac.at/Publicaties/taalgeschiedenis/en/) 


Geiriaduron 

■ Geiriadur Iseldireg John and Grayson (http://dutch.onebadmouse.com/) 

■ Geiriadur ar-lein (http://www.free-dictionary-translation.com/) 


*■ Argraffiad Iseldireg Wicipedia, y 
^ 11 >' ■ 

■ ' gwyddoniadur rhydd 




WiciacUr Chwiliwch am Iseldireg 

yn Wiciadur. 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=lseldireg&oldid=7884125" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 5 Ebrill 2019, am 04:59. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 

































